


a 


Myfyrdod 
ŷ UWCH BEN BEDDAU Y PARCHEDIGION 


A W: WILLIAMS, PANTYCELYN, 


A'I FAB 


“JOHN W ILLIAMS.. 


oe BgTH yw enw'r fynwent yma? 
Mynwent Llanfair ar y Bryn j: 
O mor-llonydd le yw'r gladdfa, 
Beth yw'r argrafliadau hyn ê: 
William Williams, Pant y Celyn, 
Ow! af'dyma ei feddrod 6c. 
Sant a fedrai chwareu 'i delyn. 
Braidd fel angel yn y nef. 


cent, ete My 6 


îe 


Gwr o ddysg, a dawn; ac ysbryd, a bM 
TJ og iia yls yn ei,oes; .... 
Do, fe ganodd odîau hyfryd, Ro, * 


Hymnau mawl am waed y graa ; 
Gwelodd deyrnas y Messiah, 

Canodd am ei llwyddiant li, 
Theomemphus, ow, aì dyma 

'R fan lle rhoddes angeu di? 


xi dr idd a — eb 


Nid oes ond y briddell yma, 
Fr Fry mae'r enaid heb ddim poen, 
Ŵz Yn dyrchafu'r haleliwia , 
| o Beraidd byth am waed yr Oen ; 
' Gyda Rowlands o Langeithio, 
| Harris hen, a Jones Llangan, 
Mi gaf finnau, 'rwy'n gobeithio, 
Ddyfod atoch yn y man, 








— 


Ŷ ê 
' Genadwri fawr y nef. 


2 


Pwy sydd yma eto'n gorwedd 
Dan y gareg lydan hon, 

Wrth dy ymyl yn y ceufedd ? 
Beth yw'r enw cyntaf? John; 
Iê, yn wir John Williams ydyw, 
Mab yr hen ganiedydd per, 

Mae ei enaid yntau heddyw 
'N iach a siriol uwch y ser. 


Gwr dysgedig iawn a doniol 
Ydoedd yntau fel ei dad, 
Nid oedd undŷn mwy rhinweddol 
Nag.efe o fewn y wlad; 
Tystia'i ddychlyn sanctaidd fywyd, > 
Tystia'i bur athrawiaeth ef, ^> ì 
Tystia'i elusenau hefyd 
I dylodion gwlad a thref. 


Cafodd urddau llawn esgobaidd 
Pan yn bump ar hugain oed ; 
Urddau gwell a mwy nefolaidd, 
Gwell na hyny iddo roed ; i $ 
Dawn yr Ysbryd o'r uchelder | 
Oedd yr urdd a gafodd ef, 
I draddodi mewn eglurder 


i did 


Madi A 


Dysg, a dawn, ac aur, ac arian, 
Corff, ac iechyd, tra fu byw, Ŷ 
A gyssegrodd ef yn gyfan 
At wasanaeth Eglwys Duw ; 
Ac wrth farw nid anghofiodd 
Achos Duw, nac angen dyn, 
Wrth ymadaw fe gyfranodd 
Yn haelionus i bob un, 


Gorphwys, anwyl frawd, ac huna 
Yn y beddrod tgwel hwn, 

Gyda'th dad a'th fam gorwedda, 
Ti gai lonydd yma gwn: 


dd 


BegsiUnch re 


3 


Gyda bloeddiad yr Archangel 
Yn yr adgyfodiad mawr, 

O dy wely priddlyd tawel 
Cai gyfodi fel y wawr. 


Wele bellach mi adawaf 
Fynwent Llanfair ar y Bryn, 
Trwy Frycheiniog mi dramwyaf,— 
Beth yw'r holl wylofain hyn ? 
““ Darfu, darfu, am y cyfiawn, 
Do, collasom ni ein tad, 
Colled fawr yw colli'r uniawn, 


Colled Eglwys, colled gwlad.” 


Arglwydd Tor, cysura Sion, 
Sydd yn athrist iawn ei gwedd, 


Herwydd bod ei hen athrawon 


Anwyl wedi myn'd i'r bedd ; 
Os collasom ein hoffeiriaid, 

Gynt fu'n enwog yn y De, 
Byth na ad y Methodistiaid, 

Cyfod ereill yn eu lle. 


Mae yr Ysbryd Glân a'i ddoniau 
Eto'n weddill genyt ti, 
Er nad oes na chymhwysderau, 
Na dysgeidiaeth genym ni: 
Gwanaidd yw ein gweinidogion, 
Eto grymus yw ein Duw, 
Presennoldeb Brenin Sîon- 
Fydd ein harddwch tra fo'm byw. 


Deunaw cant a deunaw mlynedd, 
Tair ar ddeg yn ol yn awr, 
Pan y daethym i gyfannedd 
Ym Mrycheiniog, nid yw fawr ; 
Un llafarwr oedd pryd hwnw 
Yno'n ie'ngach na myfi, 
Jeffrey Davis wrth ei enw, 
Goreu frawd a gwr o fri. 





a 


4 


Deg a phedwar oedd yn henach, 
O rai enwog wrth y llyw, 
O'r rhai hyny nid oes mwyach 
Onid chwech ar dir y byw; 
Wyth o honynt aeth i huno 
Yn y dystaw tywyll fedd, 
A'u,heneidiau sy'n-gorphwyso 
'Gŷda' r Oen yng ngwlad yr hedd, 


Ond er marw. ein gweinidogion, 
Byw yw'r weinidogaeth fawr, 

Amlach ydyw ein cenadon 
Yma nag erioed yn awr; 

Coll'som wyth mewn deuddeg ed dd; 
Cawsom bymtheg yn eu lle, 

Diolch byth i Ddnw'r gwirionedd, 
Pethau mawr a wnaeth Efe. 


“GR 


Ac hêb lâw 'chwanegu nifer 
cenadon yn ein plith, 

Cawsom hefyd o'r uchelder 

' Ar ein gwlad wybrenig wlith ! 

Hen Frycheiniog a grechwenodd 
Pan esgorodd ar ei phlant, 

Mewn tair blynedd fel 'chwanegodd 
Iesu iddi lawn bum cant. 


Onid ydyw hyn i'n hannog, 


Frodyr oll, mewn ysbryd ffydd, 
I lafurio yn galonog ? 


Dewch, a gweithiwn tra mae'n ddydd ; 


Ber yw'r einioes, bererinion, 
Buan iawn yr awn i roi 
Cyfrif am ein gornwchwylion, 
Nid yw angeu yn ymdroi. 


Llwydd a fydd i'r Trefnyddion,—weis cydwedd, 


Os cadwant orchmynion 
Dianwch eu Duw union, 
O ddiwael frwd dduwiol fron. 


F^ : 
a “ne dd obo a 
$ _ Â 5 «u 





cr 


eiii 


dp 


gwt nein * — 


y 
& 
Ŷ 











